aineintngin. 

Múnaðarrit til stuð'nings lcirkju og lcristindómi fslcndinga. 
gcfið út af liinu cv. lút. lcirkjufélagi fsl. í Vcstrheimi. 

liITSTJÓRI JÚN BJAllNASON. 

15. árg. WINNIPEG, MAÍ 1900. Nr. 3. 

Allt eins og blómstrið eina. 

Hinn mikli sálmr Hallgríins Pétrssonar um dauðann í nýjum 
enskum búningi eftir meistara Eirík Magnvsson, 

1. E’en as a íloweret, growing 

On a smooth meadow-side, 

Fair in fresh blossom showing 
First in day’s morning-tide, 

That one stroke earthward sendeth, 

In one brief moment’s span, 

With leaves and hues — so endeth 
Swiftly the life of man. 

2. As tender childhood speedeth 

O’er death’s uncertain way-s, 

Old heavy age proceedeth : 

All run the selfsaine race. 

Sealed terrn for life’s fruition 
Was ne’er vouchsafed to men, 

All bide the one condition 
Hence to depart again. 



3- Death, in good sooth, appeareth 
A inower like, meseems, 



Who, swiftly mowing, sheareth 
What in his way there teems ; 
The grass, green herbs, the glowing 
Fair floweret and the reeds, 

The sedge, the roses blowing, 

As things of nought he heeds. 

4. Man’s life still onward glideth 

With speed that ne’er abates, 

Till death’s grim grip it bideth, 
Whereas the grave awaits. 

The world’s paths all tend hither 
Towards this selfsame spot, 

And lief or loath wends thither, 

Be sweet or sad his lot. 

5. Before no power, no station 

Will death one step recede, 

Nay, for no fair oblation 

One moment’s pause concede. 

Him it 110 way concerneth, 

How grieved or glad thou art; 

No prayer, no passion turneth 
His íiercely ruthless heart. 

6. Amidst bewildered reason 

Men sway, for nought they know, 
How, where, or at what season 
His presence death may show. 

One path to all men lendeth 
Entrance to this world's hoine, 

But variously there wendeth, 
Meseems, the way therefrom. 

7. Death’s power alike afhicting 

All whom this world doth own, 
Why should thought dare predicting 



He’d spare but me alone ? 

Lo, Adam’s nature truly 

Pervades my flesh froin birth, 
And I have carned it duly 
Again to turn to earth. 

8. By right or plunder never 

This earthly life I found ; 

On loan, as ’t were, is ever 
Soul unto body bound. 

In the Lord’s hand e’er rested 
To claim of me his loan ; 

Death, one may say, ’s entrusted 
To fetch the Maker's own. 

9. In God’s name then — beholding 

What need besets me now! 

I’m not their peer, whom folding 
The earth guards dead below. 
When conres the call, none cited 
May ever buy him free ; 

The night I face benighted, 

No fear disturbing me. 

10. I know there lives in heaven 

My Savior dear, the One 
To Whom all rule is given, 

Named Jesus, He alone. 

Death’s very Conqueror, dying 
Upon the Cross, His strife 
To ine, in misery lying, 

Made sure eternal life. 

11. Death by His own death doing 

To death, He won the day ; 
Death’s inight and strcngth undoin 
Jle rendered safe my way. 



3 <3 

Thc body in earth abiding 
My soul yct liveth free, 

No hardship her betiding 
In heaven’s felicity. 

12 . Of Jesus e’er I niind me, 

I leave me in His keep, 

Whether in or out I find me, 

Awake or yet asleep. 

My help and my affiance 
He is, my very life, 

Ile is my heart's reliance, 

Ile soothes in death my strife. 

13. To Jesus I betake me, 

In Jesus’ name I díe ; 

Though health and life forsake me, 
No fear of death have I. 

O death, no more I dread thee, 
Thy force, thy rnighty power; 

In Christ’s strength now I bid thee, 
Come hail at thine own hour. 


Nýja kverið. 

Eftir séra N. Steingrím Þorláksson. 

Eg hefi fyrir löngu lofað aö rita lítið eitt í ,, Satn. ‘ ‘ um 
þetta ,,kver“ eftir norska prestinn Thorvald Klaveness; en 
ýmsra hluta vegna hefir ekki orðið neitt úr ];ví fyrr en nú. 
Jretta er ástœðan fyrir ];ví, að , ,Sam. “ helir til ];essa þagaö 
um kverið. 

Jtegar eg fyrst frétti, að verið væri að þýða kver þetta, 
var eg á báðum áttum, hvort eg ætti að láta mér þykja vænt 
um eöa ekki. Eg þekkti það sem sé dálítið á norsku, og 
vissi, að það hafði fengið góöar viðtökur í Norvegi. Jiað kom 
fyrst út árið 1892. En þegar það var gefið út í endrskoðaðri 
útgáfu árið '98, var búið að selja 36 þúsund eintök af því, og 



37 


hiö nýja ,,upplag“ var io jnisund. jió hafði kveriS þurft aS 
keppa viS 5 eSa 6 önnur kver, gömul og ný. En eg vissi til 
þess, aS Klaveness var sjálfr óánœgSr meS kver sitt, ekki aS 
eins eins og hver samvizkusamr maSr er ávallt meS ófull- 
komiS verk sitt, heldr vegna þess aS hann viS samning kvers- 
ins þóttist ekki hafa getaS fariS eftir hugsjón sinni á því, 
hvernig kennslubók í kristindómi handa börnum ætti að vera. 
Sökum kirkjulegra ástœðna í Norvegi þurftu FrœSi Lúters 
hin minni aS leggjast til grundvallar. Hann áleit sig viS þaS 
bundinn, enda lýsti yfir því, aS eins lengi og binda þyrfti sig 
viS FrœSin og þau aS leggjast til grundvallar, væri ekki unnt 
aS semja kver handa börnum eins og þaS ætti aS vera. 
Af þessum ástœSum og vegna þess eg áleit, aS vér þyrftum aS 
fá nýtt kver, hafSi eg hugsað mér aS fara þess á leit við 
Klaveness prest, hvort hann myndi ekki vera fáanlegr til þess 
aS semja kver handa íslenzku kirkjunni samkvæmt sinni 
hugsjón á kristilegri barnalærdómsbók. j)ví hjá oss þurfa 
FrœSi Lúters ekki að ^era neinn þröskuldr aS þessu leyti; því 
þau hafa ekki veriö lögS til grundvallar hvorki fyrir kveri 
lialles né kveri séra Helga. En nú, þegar kver Klave- 
ness var komið út á íslenzku, gat ekkert úr þessu orðiö, að 
minnsta kosti fyrst um sinn. Samt sem áðr þykir mér vænt 
um, að vér eigum nú á íslenzku þetta kver, og er forstöðu- 
manni prestaskólans í Reykjavík, séra þórhalli Bjarnarsyni, 
sem hefir íslenzkað það, mjög þakklátr fyrir. Hann hefir 
meS því unniö kirkju vorri og kristindómnum hjá oss þarft 
verk. 

Kver séra Helga heitins Hálfdanarsonar er ekki barna- 
lærdómsbók, þótt hún sé svo kölluö. Séra Helgi hefir ekki 
kunnaS aS rita fyrir börn. Hœfilegleika til þess hefir hann 
ekki átt, þrátt fyrir góða og mikla hœfilegleika aðra hjá hon- 
um. Átti hann að því leyti sammerkt við svo marga aðra á- 
gætismenn. KveriS, sem notaö hefir veriö um langan aldr 
í Norvegi og enn er að kalla eina kveriS á meöal Norðmanna 
hér í landi, er alveg ótœkt kver handa börnum, og væri fyrir 
h'ingu komið á forngripasafnið, ef Norðmenn væri ekki, kirkju- 
lega, aðrir eins dauðans íhaldsmenn og þeir eru. Eg fæ mig 



38 

því ekki til þess aö trúa öðrn cn aS hver óvilhallr maSr, sem 
ber saman þessa tvo kristilegu barnalærdóma, eftir séra Helga 
og Klaveness, hljóti að finna til þess, aS hinn nýi eftir Klave- 
ness sé betri barnalærdómr. Hann gjörir kristindóminn miklu 
Ijósari. BarniS, sem les hann, hlýtr aS skilja betr, hvaS sé 
að vera kristinn maðr og að halda skírnarsáttmálann sinn, en 
barnið, sem les hinn barnalærdóminn. Með nýja barna- 
lærdómnum kemst kristindómrinn nær barninu, og nær betr 
að verða eign þess, bæði að því, er skilning þess snertir og 
hjarta. Frá upphafi til enda er þar talaö um kristindóminn 
sem líf í guði, sem barnið skírða og hver kristinn maSr þurfi 
að lifa, ef þaö og hann eigi ekki að glata guði og um leiS 
glata sannri sælu sinni um tírna og eilífð. Barnið er látið 
finna til þess, að nú eigi það ekki að lesa kverið sitt ein- 
göngu til þess að læra svo og svo mikiS um guS, heldr eigi það 
aðallega að lesa kverið, svo það læri að lifa lífinu í guði, 
læri aS lifa sem guðs barn og að halda skírnarsáttmálann 
sinn. Sömuleiðis til þess, að það, með því að lifa hér sem 
guðs barn, í samfélagi við guð, verði ekki að eins aðnjótanda 
sælu á himnum eftir dauðann, heldr veröi það hennar einnig 
aðnjótanda hér á jörðunni : — að það, með öðrum orðum, sé 
mannsins sanna sæla, heill og hamingja, að lifa með guði, í 
samfélagi við hann, þessa heims og annars. 

Framsetningin er þar ljósari en í kveri séra Helga, 
einfaldari, innilegri, og í alla staði betr við hœfi barnsins. 
þaö hlýtr sjálft að verða betr með. Spurningarformið hjálp- 
ar til. ])að verðr ætíö hið eölilegasta, í einhverri mynd þess 
að minnsta kosti.—Má vera, að eðlilegast væri og gæfi 
bezta trygging fyrir ]>ví að barnið yrði skilningslega með, ef 
spurningarnar væri neöanmáls, en lesmálið eða lærdómrinn 
sainanhangandi, svo að efniS yrði ekki bitað svona í sundr 
eins og siðr hefir verið, — og barnið svo látið sjálft finna svar- 
iS.— ])á eru líka spurningarnar persónulegar, þar sem því 
verðr viö komið. það er talað persónulega við barniS um 
kristindóm þess. það finnr til þess, að hann er ekki eitthvaö 
fyrir ofan skýin, heldr er hann líf, er á að slá sem andleg og 
eilíf lífæð við hjarta þess. 



39 


HvaS mér heföi þótt vænt um, ef eg sem barn hefði átt 
kost á að lesa þetta kver. Eg er viss um, að kristindómr- 
inn hefði þá orðið mér ljósari og að persónulegri eign minni 
fyrr en varð. Og að hann hefði ekki staðið fyrir mér svo 
lengi eins og eitthvað, sem aðallega þyrfti að læra og kiinna 
og svara upp á — og því aðallega fyrir ittan mig meðvitund- 
arlega. Að öllu leyti fást aldrei bœtr á tjóni því, sem maðr 
verðr að bíða af öðru eins. 

Sem dœmi vil eg benda á ávarpið til barnsins í upphafi 
kversins og þrjár fyrstu spurningarnar ásamt með 83. og 
84. sp. Barniö er þegar vakið til umhugsunar um skírnar- 
sáttmála þess. Hugr þess leiðist að skírninni — þess eigin 
skírn. það er eins og við það sé sagt: ,,þú fékkst ekki að 
eins nafn þá. Ef til vill hefir þú hugsað um skírnina að eins 
á þann hátt ? Nei, barnið mitt ; þú varzt að guðs barni í 
skírninni. Og svo átt þú að lifa sem guðs barn. En sem 
guðs barn lifir þú ekki nema þú haldir skírnarsáttmála þinn. 
En þú heldr hann ekki með því að eins að læra að vita, í 
hverju hann er fólginn. þú þarft sjálft að afneita djöflinum, 
öllum hans verkum og öllu hans athœfi, og trúa á föðurinn, 
soninn og heilagan anda. I fyrsta parti Frœðanna lærir þú 
um það, hvað það sé að afneita djöflinum. þú lærir þar, að 
þú eigir að gjöra vilja guðs og vera hlýðið barn hans. þá af- 
neitar þú djöflinum. En þegar þú brýtr á móti vilja guðs og 
ert óhlýðið og vont barn, þá gjörir þú verk djöfulsins. En er 
ekki djöfullinn og hið vonda ofrefli þitt ? Getr þú afnéitað 
því stórveldi ? þú stendr ekki einmana uppi, barnið mitt. 
Hinn þríeini guð er með þér og veitir þér mátt til þess að af- 
neita öllu illu, ef þú í trúnni heldr þér til hans. það er ekki 
þýðingarlaust fyrir þig að trúa. þú getr að eins þá verið gott 
barn og góðr maðr, þegar þú trúir. Fyrir trúna lifir þú í sam- 
félagi við guð. Og fyrir samfélag þitt við guð fœrðu löngun 
og mátt til þess að gjöra vilja guðs, en afneita öllu óguðlegu 
athœfi. þá lifir þú sönnu og sælu lífi. Svona mikið er í það 
varið að trúa. En þú þarft sjálft að trúa. í öðrum parti 
Frceðanna lærirðu nú um trúna. “ 

Af þessu sést, hvernig skírnarsáttmálinn í eðlilegu sam- 



40 


hengi hans verör skýr'ör íyrir barninu í sambandi viö fyrsta og 
annan part Frœðanna. 

Svo eg rninni á eitt enn, ]?á þykist eg vera viss um, aö 
hver, sem les t. d. kaflann út af 3. grein trúarjátningarinnar 
— er hljóöar einmitt um þaö, sem erviöast er í barnalærdóm- 
inum — og les svo samhliða tilsvarandi kafla í kveri séra 
Helga, mun ekki veröa í neinum vafa urn þaö, hvor kaflinn 
gjöri kristindóminn ljósari. ])ótt maðrinn hafi lært Helga 
kver, þá hvgg eg, að hann standi upp frá lestrinum á þeim 
kafla í kveri Klaveness, hafi hann lesiö meö eftirtekt og 
alvöru, meö skýrari sjón á því og hjartanlegri tilfinning fj’rir 
því, hvaö sé að vera kristinn maör, en hann haföi áðr. 

Ef safnaðarfólk vort heföi lært kristindóminn á kver 
Klaveness, bygg eg, að umtalsfundir vorir um aftrhvarfið síð- 
astliöið haust hefði orðið uppbyggilegri. Hluttaka leikmanna 
lieföi oröiö betri og surnir þeirra ekki álitiö umtalsefnið eins 
óþarft og víst átti sér stað. 

]iaö er vandi að spyrja börn svo, aö vissa sé fyrir því, að 
þau skilji, að hverju er spurt. Og þaö er vandi að gefa einfalt 
svar, er á við þroskastig barnsins og hjálpar því verulega tilað 
skilja. Klaveness kann að spyrja börn og aö tala einfald- 
lega við börn. Kveriö hans sýnir það. Spurningarnar eru 
eðlilegar og svörin vanalega stutt og einföld. Og svör þurfa 
að vera hvorttveggja. Börn hafa ekkert að gjöra viö löng 
og þung svör. Svörin eiga aö hjálpa barninu til að skilja og 
svara, en ekki til þess að þylja eitthvað, sem það skilr 
e.kki. ])að væri því misskilningr og vanbrúkun á kverinu, ef 
heimtað væri af barninu að gefa svörin, sem þar standa, orð- 
rétt. Svörin eiga að kenna barninu að skilja, og að gefa rétt 
svör, hvort heldr þau gefa sviirin að öllu eða sumu leyti með 
eigin oröum. Og að því, er ritningarstaðina snertir, þá getr 
ekki verið rétt aö ætlast til þess, að börnin læri þær greinir 
allar, nema ef til vill, ef sérstaklega vel stendr á meö náms- 
hœfileika þeirra. 

])að hefir verið fundið að því af einurn þeirra, er um kverið 
hafa ritað, að Klaveness þegir alveg í kveri sínu um eitt atriöi 
í annarri grein trúarjátningarinnar, sem sé um niðrstigning 



frelsarans til helvítis eöa — eins og ]?etta or 5 merkir þar — til 
ríkis dauðra manna. ])etta hljóti að skilja eftir ,,glompu“ í 
trúarþekking barnsins. En eg er alveg viss um, að engu 
barni verðr sú ,,glompa“ tilfinnanleg. Lfka er ]>að miklu 
betra að lofa , ,glompunni“ hreinlega að vera en að klessa 
einhverju í hana, sem barnið alls ekkert skilr í. það mætti 
sannarlega miklu fremr finna að því, að Klaveness þegir yfir 
hinum mismunanda skilningi hinna ýmsu kirkjudeilda á ná- 
lægð líkama og blóðs Jesú Krists í altarissakramentinu. Hann 
hefir sjálfsagt álitið, að hvorki það né hitt, eins og svo margt 
annað, ætti heima í barnalærdómsbók. En vitanlega getr 
mönnum sýnzt misjafnlega um það, hvað taka eigi með og 
hvað ekki. 

þá er að minnast lítið eitt á hina íslenzku þýðing eftir 
séra þórhall Bjarnarson á kveri þessu. Og verð eg þá að 
segja, að eg hefði í sumu kosið hana betr af hendi leysta. 
Kverið er þyngra á íslenzku en á norsku,—er ekki í þýð- 
ingunni eins góðr barnalœrdómr. það hefir tapað, að því, er 
einfaldleik snertir. þýðarinn hefir ekki verið nógu nærgæt- 
inn við börnin, ekki sett sig nógu vel inn í hugsunarlíf þeirra. 
Að því leyti hefir hann ekki verið nógu vandvirkr, þótt hann 
að öðru leyti hafi vandað málið. það virðist eins og hann 
hafi hugsað meir um fallcgt mál, eftir algengum íslenzkum 
hugsunarhætti, en um cinfalt mál, er kœmist sem næst barn- 
inu og yrði því auðskilið. Sem sýnishorn bendi eg t. d. á : 
,,ganga á heit sitt“ (21. sp.), ,,baka mér samvizkubit“ (75), 

,,hugarrósemi og sálarfriðr“ (90), ,,hérvistardagar“ (118), 
„Hvernig starfar þá áfram hið guðdómlega almætti hans?“ 
(137) —barnið að eiga að hugsa um eiginlegleika sem starf- 
andi ! — ,,gjalda varhuga við“ (226), ,,oft!ega“ (235) — það 
er eins og verið sé aö setja sig út til þess að gjöra , ,kúnstir“ 
•—„stundum að lifa guðs vilja samkvæmt“ (278). Er ekki 
hœgt á íslenzku að viðhafa orö og orðatiltœki, sem barnið 
nær betr í? Við 123. spurning stendr : ,,til þess að heimrinn 
yrði hólpinn“. Lægi ekki nær að segja : ,,til þess að frelsa 
heiminn “? 

það virðist á einstöku stað eins og þýðandinn hafi ætlað 



42 


sér að gjöra betr en höfundrinn. þannig segir höfundrinn 
(120): „dásamleg kærleiksverk“, en þýöandinn : „yfirnáttúr- 
leg kærleiksverk“. Og í svarinu upp á 27. spurning segir 
höfundrinn, að Jesús hafi risið upp frá dauðum með hjálpræði 
og eilíft líf. Jrýðandinn segir : ,,oss til eilífrar sáluhjálpar“. 
— Vil leyfa mér að benda á, að jafnframt því, að Jesús reis 
upp oss til eilífrar sáliihjálpar , þá reis hann sömuleiðis upp 
líkama vorum til eilífrar hjálpar.—jiá segir höfundrinn í svar- 
inu upp á 125. sp.: ,,Djöfullinn kom }?eim til þess að negla 
guðs eingetinn son á kross, hið versta píslarfœri, er þeir höfðu 
til. “—þýðinguna geta menn lesið. 50. spurningin hljóðar 
svo hjá höfundinum : ,,Með hverju spillir þú ‘‘ o. s. frv. Og 
svarar : ,,J)að gjöri cg‘ ‘ o. s. frv. Jíýðandinn aftr á móti 
spyr : „Hvernig spilla menn ‘‘ o. s. frv. Og svarar : ,,J>að 
gjöra inenn ‘ ‘ o. s. frv. 

Svarið upp á 157. spurning kemr undarlega við. J)ar er 
barninu sagt, að kirkjan sé kölluð almcnn, af því að Jesús 
Kristr vilji, að öllum sé boðið að gjörast meðlimir hennar. 
En svo er barninu líka sagt, að kirkjan sé kölluð kristileg af 
sömu ástœðu, þ. e. a. s.: af því að Jesús Kristr vilji, að öllum 
sé boðið að gjörast meðlimir hennar. Orðið ,,kristileg“ 
veldr að eins ruglingi þarna. Enda hefir þýðandinn skotið 
)m inn í svarið sjálfr, vegna þess að hann breytti spurning- 
unni samkvæmt íslenzku þýðingunni á 3. gr. trúarjátningar- 
innar. Hér stendr eins og kunnugt er: ,,heilög, almenn, 
kristileg kirkja“, sem er rangt. Ætti annaðhvort að vera : 
,,heilög kristileg kirkja“ eða : ,,heilög almenn kirkja“. Hið 
síðara þó hið réttara. Og svo er það í norsku þýðingunni. 
J)ess vegna er spurningin hjá höf. : ,,Hvers vegna er kirkjan 
kölluð almenn?“ Og svarið því samsvaranda. Úr því þýð- 
andinn áleit nauðsynlegt að taka með orðið ,, kristileg“, hví 
þá ekki að bœta við nýju svari og geta um það á einhvern 
hátt eða alls ekki geta um það. J)að hefði sannarlega ekki 
verið meira um það að segja en um það, að hann fellir alveg 
þegjandi burt úr kverinu tvær spurningar, sem sé úr kafl- 
anum út af 2. boðorðinu, vegna þess að boðorðið er lengra í 
norska kverinu en í útlegging séra Helga heitins Hálfdan- 



43 


arsonar á Frœðunum. En þá þýðing hefir séra þórhallr 
Bjarnarson tekið inn í þýðing sína á kveri Klaveness. I 
norska kverinu er þetta : ,,því drottinn mun ekki láta 
þeim óhegnt, sem fer gálauslega með hans nafn“, og tvær 
spurningar út af því. 

Eg hefi orðið var við eina prentvillu. I ntningargreininni 
við 127. sp. hefir cr fallið burt. Við 91. sp. á tilvitnanin 
Sálm. 19, 1—7 að vera 1—6. Versatalan í íslenzku biblíu- 
þýðingunni á þessum stað er ekki eins og í norsku biblíu- 
þýðingunni. Á þetta hefi eg rekið mig. 

Stóran galla tel eg það, að séra þórhallr hefir ekki látið 
bœnir fylgja kverinu. I Norvegi var engin ástœða til þess, 
vegna þess að þær fylgja þar Frœðunum, sem út eru gefin 
sérstök. En hjá oss stendr öðru vísi á. 

■- o _ ■ -i -—a-- 

Tvær missíónarferðir. 

Eftir séra Rúnólf Marteinsson. 

Eftir að eg kom úr missíónarferðinni til Alberta, sem frá 
er sagt í Marz-blaði ,,Sam. “, ferðaðist eg í sömu erindum til 
Nýja íslands og byggðanna austr frá Manitoba-vatni, Álfta- 
vatns-n}'lendu og Grunnavatns-nýlendu. 

I. 

I ferðinni til Nýja íslands var eg um þrjár vikur, fór á 
stað frá Winnipeg 21. Febrúar og kom þangað til baka 14. 
Marz. I þessari ferð flutti eg alls ellefu guðsþjónustur, skírði 
átta börn, jarðsöng eina konu og eitt barn, fermdi eina stúlku. 

I Mikley hafði eg aldrei komið fyrr en í þessari ferð. þar 
flutti eg guðsþjónustu á sunnudaginn 4. Marz í kirkju safnað- 
arins. Sú kirkja, þó hún sé enn ekki vígð, var fullgjörð, eins 
og hún nú stendr, áðr en séra Magnúsar fráfallið kom fyrir. 
Voru Mikleyingar að því leyti komnir lengra í kirkjulegri starf- 
semi en nokkrir aðrir í Nýja íslandi. Og yfir höfuð má segja, 
að þeir hafi ávallt síðan varizt betr í hinni kirkjulegu baráttu 
sinni en víðast hvar annarsstaðar hefir átt sér stað í Nýja ís- 
landi. þetta vantrúar-fargan varð nefnilega víðast hvar ann- 
arsstaðar eins og snjóflóð, er sópaði því sem næst öllu með 



44 


sér. því þeir, sem ekki gengu í lið með Únítörum, voru samt 
víðast hvar svo dasaðir af áhrifum flóðsins, að þeir urðu afl- 
lausir til lúterskra framkvæmda ; og þetta ástand hefir allt að 
þessu einkennt Nýja ísland að miklu leyti, aö undanteknum 
Brœðrasöfnuði við íslendingafljót. En þetta varð ekki þann- 
ig í Mikley. ])ótt meiri hlutinn sópaðist þar með í snjóflóð- 
inu eins og annarsstaðar, þá voru þó fáeinir menn, sem flóðið 
gat ekki fellt. þeir stóðu uppi í baráttunni og hugðust halda 
áfram sínum lúterska söfnuði, hvað sem á kynni að dynja. 
þeir voru einbeittir og samtaka, hafa haldið söfnuði sínum í 
góðu lagi og verndað vel réttindi hans. I vetr var skotið sam- 
an fé til að gjöra við kirkjuna, og tóku margir utansafnaðar- 
menn þátt í þeiin samskotum. I missíónarsjóð kirkjufélags- 
ins lögðu Mikleyingar ríflegar en nokkurt annað byggðarlag í 
Nýja íslandi. 

I ferðinni mynduðust nýir söfnuðir í Breiðuvíkinni og á 
Gimli, og samþykktu þeir báðir ákvæði um það, að ganga í 
kirkjufélagið. I hinn síðarnefnda voru innritaðir um 60 
fermdir meðlimir. Enn fremr voru á ný , ,organséraðir“ söfn- 
uðirnir í Árnesbyggö og Vfðinesbyggð, og einnig byrjað á 
hinu sama með Fljótshlíðarsöfnuð, þó það væri ekki komið 
eins langt. Allir þessir söfnuðir standa í kirkjufélaginu, þótt 
um tíma hafi það verið nafnið tómt. Á öllum þessum fund- 
um til að stofna og endrreisa söfnuði voru menn sáttir og 
sammála og einhuga í því, að uppbyggja kristilegan félagskap 
meðal sín. 

En nýgrœðinginn verðr að vernda. 

Söfnuð séra Odds V. Gíslasonar, Brœðrasöfnuð, heim- 
sótti eg; prédikaði þar miðvikudaginn 7. Marz. Prestr safn- 
aðarins var þá ekki lieima, og liitti eg hann ekki fyrr en á 
Gimli, er eg var á suðrleið. 

II. 

I ferðinni um Álftavatns-nýlendu og Grunnavatns-nýlendu 
var eg að eins rúma viku. Fór eg þangað frá Winnipeg 22. 
Marz og kom til baka 30. s. m. Á þeim tíma hafði eg tvær 
guðsþjónustur, sína í hvorri byggð, og skírði 14 börn, 



45 


Tíminn var langt uni of stuttr, og var ]?ví lítið unnt að 
gjöra. En vegna j?ess eg endilega þurfti að vera kominn til 
ljingvalla-nýlendu í Assiniboia fyrir lok Marzmánaðar var mér 
ómögulegt að dvelja lengr í byggöum j?essum. 

Mjög lítil félagsleg starfsemi í kristilega átt hefir enn kom- 
izt á í ]?essuin byggðum, og er }?ó kominn fullkomlega tími til 
j?ess, að eitthvað væri farið að vinna meðal fólksins og af fólk- 
inu sjálfu. Frá ]?ví eg hafði komið í byggöina næst áðr sá eg 
hjá sumum talsvert mikla framför í veraldlegum efnum; en í 
kirkjulegu tilliti stendr allt í stað. Sumir að minnsta kosti 
finna þó til jæss, hvað jætta er leiðinlegt. A leiðinni út í 
byggðirnar hitti eg einn nýlendubúa, sem sagði mér, að j?egar 
hann hefði verið í Winnipeg, hefði hann ekki verið meiri 
kirkjumaðr en svona fólk flest, en sér væri fariö að leiöast 
j^etta prestleysis-líf þarna úti. 

það er kominn tími til ]?ess, að byggðirnar í kringuin 
Manitoba-vatnið fari aö stofna söfnuði og í saineining kalla sér 
prest. I kringum það vatn er nú orðið svo margt af íslend- 
ingutn í all-góðum efnum, að þeim væri ekki um megn að 
halda lífinu í einum presti. 

Við sunnudagsskólahald hefir í seinni tíð nokkuð ver- 
ið átt í hvorritveggja byggðinni. I Alftavatns-nýlendunni 
hefir ]?að verið reynt síðastliðin tvö sumur, en }?að fyrirtœki 
hefir ekki verið styrkt af sveitarmönnum eins og heföi átt að 
vera. þeir Islendingar,sem búa austanmegin við Grunnavatn, 
hafa og félagskap með sér í þá átt að halda uppi húslestrum 
á sunnudögum. Er lesið hjá hinum ýmsu búendum til skiftis. 
I sambandi við lestrinn er svo ætíð hatör sunnudagsskóli. Og 
er hvorttveggja ]?etta gott og j?akkarvert. Um ]?ennan sunnu- 
dagsskóla Grunnvetninga, sem kenndr er við Markland, póst- 
afgreiðslustöð eina á austrströnd vatnsins, er skýrsla í Marz- 
blaði , ,Kennarans“. Og sést ]?ar, að á árinu, sem lcið, hefir 
skóla j?essum verið haldið í gangi stöðugt frá ]?ví í Maí til 
ársloka. 

Ný Islendinga-lbygffð 

og missíönarferö þangað. Eftir séra Jónas A. Siuukdsson. 

Um ferð mína til íslendinga í grennd við Morden, Man., 
get eg í flýti sagt ]?etta : 



46 


Landnám þetta er í Municipality of Stanley , Manitoba, 
rétt fyrir noröan landamerkjalínu Bandaríkjanna — norör af 
Cavalier County. það eru ekki fullar 20 mílur norðvestr frá 
Walhalla, N.-Dak., inn til íslenzku byggðarinnar, og álíka langt 
er hún í suðr frá Morden, Man. Byggðin hófst, sem íslenzk 
byggð, síðastliðið vor. Og nú mun vera þar nálægt 30 ísl. 
landnemum. Áðr höfðu Mennonítar dvalið á þeim stöðvum, 
og eru all-margir þeirra þar enn. Byggðin hefir enn ekkert 
sérstakt ákveðið nafn og ekkert pósthús. Fá byggðarmenn 
bréf sín ýmist til Morden, eða á pósthús sunnan ,,línunnar“ 
í Cavalier Co., sem Numedahl heitir. Flestir landnemarnir 
eru héðan úr Dakota-byggðunum. Auk þeirra, sem numið 
hafa þar land, eru nokkrir nú að kaupa þar bújarðir. 

Föstudaginn 6. Apríl ók eg að heiman og inn til byggð- 
arinnar. Dvaldi eg hjá fornvini mínum Jóni Sigfússyni. 
Daginn eftir fór eg talsvert um byggðina og hitti að máli göm- 
ul sóknarbörn mín. Veðr var hið blíðasta og slarkfœrt um 
sveitina, þótt vegir sé enn engir. Á pálmasunnudag hafði eg 
guðsþjónustu í húsi, er Mennonítar eiga oghagnýta fyrir boena- 
hús og til skólahalds. Flestir byggðarmanna sóttu ]?angað. 
Við þá guðsþjónustu gengu um 20 manns til altaris. Eftir 
messu skaut eg á fundi með mönnum. Var samþykkt, að 
mynda söfnuð, og gengu í hann alls 79 rnanns. Var söfnuðr- 
inn nefndr ,,Hinn ev. lút. Guðbrandssöfnuðr", og er hann 
heitinn eftir Guðbrandi þorlákssyni Hólabiskupi, þeim 
manni, er hin lúterska kirkja íslands hefir átt einna á- 
gætastan. Treysti eg fyllilega, að eins og hann gaf ]?jóð 
vorri fyrstr manna biblíuna í íslenzkri þýðing, þannig geymi 
þessi söfnuðr allt guðs opinberaða orð hinum íslenzku afkom- 
endum.—Lög fyrir söfnuðinn voru þá samþykkt, sömuleiðis 
grundvallarlög kirkjufélagsins, og inér falið að sœkja um inn- 
göngu í kirkjufélagið fyrir hönd safnaðarins. I safnaðarstjórn, 
sem kosin var, urðu þessir menn : Jón Sigfússon, þorsteinn 
]. Gíslason, Sigfús S. Bergmann, þórðr Árnason og Tómas 
Jóhannesson. Allt þetta verk gekk svo greiðlega og ánœgju- 
lega, að fágætt má teljast. Fundrinn stóð yfir um klukku- 
stund.—Enda hefir í nýlendu þessa ilutt sannkristið myndar- 



4 '1 


fólk, sem ágætasta þátt hefir tekiö í safnaöarstarfseminni hér 
syðra áör en þaö flutti norðr þangaö. 

Tvö börn skíröi eg í ferðinni.— 

Ekki þarf aö taka frekar fram, hvernig menn tóku mér 
og erindi mínu. það var ómögulegt að gjöra það betr. Varð 
ferðin og guðsþjónustu-samkoman mér til stór-gleði. 

Eg heyrði sagt, að til orða hefði komið, að byggðarmenn 
fengi pósthús, er nefna ætti Skálholt, og verðr svo vafalaust 
byggðin nefnd eftir því. Tel eg það eiga ágætlega við, að 
söfnuðr sveitarinnar sé heitinn eftir höfuðmanni Hólastóls, 
en sjálf byggðin eftir hinum fornfræga andlega höfuðstað ætt- 
jarðar vorrar. Guð blessi ,, Skálholts-byggð “ og Guðbrands- 
söfnuð! 


,,Sameiningin“ á því láni að íagna, að geta í þetta skifti 
lagt fram fyrir lesendr sína hinn göfuga sálm Hallgríms Pétrs- 
sonar ,, Allt eins og blómstrið eina“ í enskri þýðing eftir hr. 
Eirík Magnússon, A. M., í Cambridge. þýðing þessi er ný 
og er hér fyrst prentuð. Og erum vér þess fullvissir, að þeir 
allir, sem annt er um heiðr íslenzkra bókmennta, verði hinum 
háttvirta þýðanda hjartanlega þakklátir fyrir ]?etta verk hans. 
því þýðingin er framúrskaranda meistaraverk. Fyrsta hugsan 
vor, er vér höföum lesið sálmsþýðinguna til enda, var þessi: 
Svo myndi Hallgrímr sjálfr kveðið hafa, hefði hin enska tunga 
vcrið móðurmál hans. Og þessi hugsan hefir orðið fastari og 
fastari hjá oss, því oftar sem vér höfum skoðað sálminn í þess- 
um nýja og tígulega búningi. þetta er alls ekki nein lausa- 
þýðing, eins og allir hljóta undir eins að sjá, er þeir bera þýð- 
ingarverk þetta saman við frumsálminn. Erumsálmrinn heldr 
sér algjörlega í hinni þýddu mynd hans, — heldr sér svo vel, 
að hvert einasta smá-geislabrot í trúarhugsunuin höfundarins 
kemr út í þýðingunni, og orðalagið íslenzka sömuleiðis. En 
í annan stað er hinn enski búningr sálmsins svo vandaðr, að 
allsendis ekkert er þar, er af verði ráðið, að þetta sé þýðing. 

Sálmrinn ,, Allt eins og blómstrið eina“ er konungrinn 
meðal íslenzkra sálma, og um leið eitthvert allra fegrsta blóm- 
ið, sem fram hefir sprottið í gróðr-reit bókmennta vorra. Nú 
eru, svo sem kunnugt er, á þessu ári, í næsta mánuði, liðnar 
níu aldir síðan íslendingar sem þjóð beygðu sig fyrir kristin- 



dóminum. Kristnitakan á alþingi áriö iooo er vitanlega lang- 
merkasti atburörinn í sögu þjóðar vorrar. [)að vill þá sanuar- 
lega vel til, aö hinn dýrinæti íslen/.ki sálmr birtist á enskri 
tungu, útbreiddasta menntamálinu í heiminum, í svo fögrum 
og fullkomnum búningi nú einmitt — á þessu júbíl-ári íslen/.ku 
kristninnar. 


KirkjuJ>in}f í sumar. 

Hór með auglýsi og almenningi í söfnuðum hins evangeliska Jút- 
eiska kii'kjufélags fslendinga í Vestrlieimi, að næsta — sextánda — árs^ 
þing félagsins, sem samkvæmt ályktan siðasta kirkjuþings á að Jialda í 
Selkirk (vestan Bauðár) í Manitoba, verðr, ef guð lofar, sett í kirkju 
Selkirk-safnaðar fimmtudaginn 21. Júní þ. á., eftir að þar liefir farið 
fram opinb-r guðsþjónusta, sem byrja á kl. 10 árdegis. 

í sambandi við kirkjuþingið er ákveðið að haldnir verði serstakir 
fundir út af málum Bandalagsins og sunnudagsskólans, og verða þeir 
sérstaklega auglýstir. ...... . 

Trúmáls-atriðið, sem valið er til umrœðu a þessu kirkjuþmgi, er 
réttlœtingin nf trúnni. Og lieldr séra Jónas A. Sigurðsson inngangsrœðu 
í því máli. . 

Söfnuðir þeir, sem senda fleiri en einn enndsreka a kirkjuþmg, gæti 
þess, að útbúa iivern þeirra um sig með sérstöku vottorði um lögmæta 
kosning lians, en láti ekki nœgja að senda eitt sameiginlegt vottorð fyrir 
þá, er fyrir kosning hafa orðið. 

Winnipeg, 7. Mai 1900. 

JON BJARNASON, 

forseti kirkjufélagsins. 


Eg skora alvarlega á embættismenn safnaðauna, aðsendahinar 
veujulegu skýrslur um fólkstal, eignir, sunnudagsskölaliald o. s. frv. til 
j,iín sem fyrst. fíg tek ekki á móti neinum skýrslum eftir L0. Jum, en 
] æ t þá skýrslur frá síðasta ári standa. Prestana bið eg einnig að senda 
mér skýrslur yflr missíónar-starf sitt fyrir 10. Jum, 

Minneota, Minn., 5. Maí 1900. 

BJÖRN B. JONSSON, 
skrifari kirkjufélagsins. 


,,EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert liefti. 
fíæst lijá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fb__ 

,,KENNARINN“, mánaðarrit til nolkunar við krútindómsfrœðslu barrta í sunnu- 
dugsskólum og heiinahúsum; kemr ut í Minncota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj >ri séra Björn B Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 

ÍSAFOLD“, ’.ang-mesta blaðið á Íslandi, Itemr út tvisvar i viku allt árið; kostar 
í’Ameríku $1.50. Ilalldór S. Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr, 

,,VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril |>eirra séra Jóns llelgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavik — til sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardals 
í YVinnipeg og kostar 60 cts. ____ 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Mamtoba, 
Canada. — olgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Kúnólír Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


